                            Title and contents

                            Edda Sæmundar

                  Songs of Old Norse Gods and Heroes
  __________________________________________________________________

Preface to the electronic edition

This is the poetic Edda (Edda Sæmundar), transferred to modern day
Icelandic. The electronic edition was produced in 1995 by Adalsteinn
Davidsson and Ulf Trygve Tollefsen. It is far from complete. See also
the Swedish translation by Erik Brate.

  Notes to the Icelandic version

The "o-cedilla" (o̧) is an o with a comma (,) below it. This letter was
used in Old Norse, but is not represented in the ISO 8859-1 character
set. In modern day Icelandic, it has been replaced by "o-dieresis", an
o with two dots on top (ö). In the electronic edition, we have chosen
to do the same. After the text was converted to UTF-8 in 2012, the ö is
still used.

The electronic text of "Völuspá" is a contribution from Adalsteinn
Davidsson. He notes that this is the text of Codex Regius with two
exceptions:
  * Verse 3, lines 1 - 2: Ár var alda, það er ekki var ... instead of
    Codex Regius': Ár var alda, þar er Ymir byggði ... (the verse
    cannot be explained in this wording).
  * Verse 66, lines 1 - 4 are omitted in Codex Regius, we have them in
    brackets (they only appear in newer manuscripts).

The electronic text of "Frá dauða Baldurs" is a contribution from Ulf
Trygve Tollefsen. He notes that this is a direct transcript from page
69 in "Språklinjer", published by Norsk Undervisningsforlag in 1991.
The original text has been slightly revised, well over 100 years ago.

                                Völuspá

                                Völuspá

1. Hljóðs bið eg allar
helgar kindir,
meiri og minni
mögu Heimdallar.
Viltu að eg, Valföður,
vel fyr telja
forn spjöll fira,
þau er fremst um man.

2. Eg man jötna
ár um borna,
þá er forðum mig
fædda höfðu.
Níu man eg heima,
níu íviði,
mjötvið mæran
fyr mold neðan.

3. Ár var alda,
það er ekki var,
var-a sandur né sær
né svalar unnir;
jörð fannst æva
né upphiminn,
gap var ginnunga
en gras hvergi,

4. áður Burs synir
bjöðum um ypptu,
þeir er Miðgarð
mæran skópu;
sól skein sunnan
á salar steina,
þá var grund gróin
grænum lauki.

5. Sól varp sunnan,
sinni mána,
hendi inni hægri
um himinjöður;
sól það né vissi
hvar hún sali átti,
stjörnur það né vissu
hvar þær staði áttu,
máni það né vissi
hvað hann megins átti.

6. Þá gengu regin öll
á rökstóla,
ginnheilög goð,
og um það gættust;
nótt og niðjum
nöfn um gáfu,
morgun hétu
og miðjan dag,
undorn og aftan,
árum að telja.

7. Hittust æsir
á Iðavelli,
þeir er hörg og hof
hátimbruðu;
afla lögðu,
auð smíðuðu,
tangir skópu
og tól gerðu.

8. Tefldu í túni,
teitir vóru,
var þeim vettergis
vant úr gulli,
uns þrjár kómu
þursa meyjar
ámáttkar mjög
úr Jötunheimum.

9. Þá gengu regin öll
á rökstóla,
ginnheilög goð,
og um það gættust,
hver skyldi dverga
dróttir skepja
úr Brimis blóði
og úr Bláins leggjum.

10. Þar var Mótsognir
mæstur um orðinn
dverga allra,
en Durinn annar;
þeir mannlíkun
mörg um gerðu
dvergar úr jörðu,
sem Durinn sagði.

11. Nýi og Niði,
Norðri og Suðri,
Austri og Vestri,
Alþjófur, Dvalinn,
Bívör, Bávör,
Bömbur, Nóri,
Án og Ánar,
Ái, Mjöðvitnir.

12. Veigur og Gandálfur,
Vindálfur, Þráinn,
Þekkur og Þorinn,
Þrár, Vitur og Litur,
Nár og Nýráður,
nú hefi eg dverga,
- Reginn og Ráðsviður, -
rétt um talda.

13. Fíli, Kíli,
Fundinn, Náli,
Hefti, Víli,
Hannar, Svíur,
Frár, Hornbori,
Frægur og Lóni,
Aurvangur, Jari,
Eikinskjaldi.

14. Mál er dverga
í Dvalins liði
ljóna kindum
til Lofars telja,
þeir er sóttu
frá salar steini
Aurvanga sjöt
til Jöruvalla.

15. Þar var Draupnir
og Dólgþrasir,
Hár, Haugspori,
Hlévangur, Glói,
Skirvir, Virvir,
Skáfiður, Ái.

16. Álfur og Yngvi,
Eikinskjaldi,
Fjalar og Frosti,
Finnur og Ginnar;
það mun upp
meðan öld lifir,
langniðja tal
Lofars hafað.

17. Uns þrír kómu
úr því liði
öflgir og ástkir
æsir að húsi,
fundu á landi
lítt megandi
Ask og Emblu
örlöglausa.

18. Önd þau né áttu,
óð þau né höfðu,
lá né læti
né litu góða;
önd gaf Óðinn,
óð gaf Hænir,
lá gaf Lóður
og litu góða.

19. Ask veit eg standa,
heitir Yggdrasill,
hár baðmur, ausinn
hvíta auri;
þaðan koma döggvar
þær er í dala falla,
stendur æ yfir grænn
Urðarbrunni.

20. Þaðan koma meyjar
margs vitandi
þrjár úr þeim sæ,
er und þolli stendur;
Urð hétu eina,
aðra Verðandi,
skáru á skíði,
Skuld ina þriðju.
Þær lög lögðu,
þær líf kuru
alda börnum,
örlög seggja.

21. Það man hún fólkvíg
fyrst í heimi,
er Gullveigu
geirum studdu
og í höll Hárs
hana brenndu,
þrisvar brenndu,
þrisvar borna,
oft, ósjaldan;
þó hún enn lifir.

22. Heiði hana hétu
hvar er til húsa kom,
völu velspáa,
vitti hún ganda;
seið hún hvar er hún kunni,
seið hún hugleikin,
æ var hún angan
illrar brúðar.

23. Þá gengu regin öll
á rökstóla,
ginnheilög goð,
og um það gættust
hvort skyldu æsir
afráð gjalda
eða skyldu goðin öll
gildi eiga.

24. Fleygði Óðinn
og í fólk um skaut,
það var enn fólkvíg
fyrst í heimi;
brotinn var borðveggur
borgar ása,
knáttu vanir vígspá
völlu sporna.

25. Þá gengu regin öll
á rökstóla,
ginnheilög goð,
og um það gættust
hverjir hefði loft allt
lævi blandið
eða ætt jötuns
Óðs mey gefna.

26. Þór einn þar vó
þrunginn móði,
hann sjaldan situr
er hann slíkt um fregn.
Á gengust eiðar,
orð og særi,
mál öll meginleg
er á meðal fóru.

27. Veit hún Heimdallar
hljóð um fólgið
undir heiðvönum
helgum baðmi;
á sér hún ausast
aurgum fossi
af veði Valföðurs.
Vituð ér enn eða hvað?

28. Ein sat hún úti
þá er inn aldni kom
yggjungur ása
og í augu leit:
Hvers fregnið mig?
Hví freistið mín?
Allt veit eg, Óðinn,
hvar þú auga falt,
í inum mæra
Mímisbrunni.
Drekkur mjöð Mímir
morgun hverjan
af veði Valföðurs.
Vituð ér enn eða hvað?

29. Valdi henni Herföður
hringa og men,
fékk spjöll spakleg
og spá ganda,
sá hún vítt og um vítt
um veröld hverja.

30. Sá hún valkyrjur
vítt um komnar,
görvar að ríða
til Goðþjóðar;
Skuld hélt skildi,
en Skögul önnur,
Gunnur, Hildur, Göndul
og Geirskögul.
Nú eru taldar
nönnur Herjans,
görvar að ríða
grund valkyrjur.

31. Eg sá Baldri,
blóðgum tívur,
Óðins barni,
örlög fólgin;
stóð um vaxinn
völlum hærri
mjór og mjög fagur
mistilteinn.

32. Varð af þeim meiði,
er mær sýndist,
harmflaug hættleg,
Höður nam skjóta.
Baldurs bróðir var
um borinn snemma,
sá nam Óðins sonur
einnættur vega.

33. Þó hann æva hendur
né höfuð kembdi,
áður á bál um bar
Baldurs andskota;
en Frigg um grét
í Fensölum
vá Valhallar.
Vituð ér enn eða hvað?

34. Þá kná Váli
vígbönd snúa,
heldur voru harðger
höft úr þörmum.

35. Haft sá hún liggja
undir Hveralundi,
lægjarns líki
Loka áþekkjan.
Þar situr Sigyn
þeygi um sínum
ver vel glýjuð.
Vituð ér enn eða hvað?

36. Á fellur austan
um eiturdala
söxum og sverðum,
Slíður heitir sú.

37. Stóð fyr norðan
á Niðavöllum
salur úr gulli
Sindra ættar;
en annar stóð
á Ókólni
bjórsalur jötuns,
en sá Brimir heitir.

38. Sal sá hún standa
sólu fjarri
Náströndu á,
norður horfa dyr.
Féllu eiturdropar
inn um ljóra,
sá er undinn salur
orma hryggjum.

39. Sá hún þar vaða
þunga strauma
menn meinsvara
og morðvarga
og þann er annars glepur
eyrarúnu.
Þar saug Niðhöggur
nái framgengna,
sleit vargur vera.
Vituð ér enn eða hvað?

40. Austur sat in aldna
í Járnviði
og fæddi þar
Fenris kindir.
Verður af þeim öllum
einna nokkur
tungls tjúgari
í trölls hami.

41. Fyllist fjörvi
feigra manna,
rýður ragna sjöt
rauðum dreyra.
Svört verða sólskin
um sumur eftir,
veður öll válynd.
Vituð ér enn eða hvað?

42. Sat þar á haugi
og sló hörpu
gýgjar hirðir,
glaður Eggþér;
gól um honum
í galgviði
fagurrauður hani,
sá er Fjalar heitir.

43. Gól um ásum
Gullinkambi,
sá vekur hölda
að Herjaföðurs;
en annar gelur
fyr jörð neðan
sótrauður hani
að sölum Heljar.

44. Geyr Garmur mjög
fyr Gnipahelli,
festur mun slitna
en freki renna.
Fjöld veit hún fræða,
fram sé eg lengra
um ragnarök
römm sigtíva.

45. Bræður munu berjast
og að bönum verðast,
munu systrungar
sifjum spilla;
hart er í heimi,
hórdómur mikill,
skeggöld, skálmöld,
skildir eru klofnir,
vindöld, vargöld,
áður veröld steypist,
mun engi maður
öðrum þyrma.

46. Leika Míms synir,
en mjötuður kyndist
að inu galla
Gjallarhorni.
Hátt blæs Heimdallur,
horn er á lofti,
mælir Óðinn
við Míms höfuð.

47. Skelfur Yggdrasils
askur standandi,
ymur ið aldna tré,
en jötunn losnar.
Hræðast allir
á helvegum
áður Surtar þann
sefi um gleypir.

48. Hvað er með ásum?
Hvað er með álfum?
Gnýr allur Jötunheimur,
æsir eru á þingi,
stynja dvergar
fyr steindurum,
veggbergs vísir.
Vituð ér enn eða hvað?

49. Geyr nú Garmur mjög
fyr Gnipahelli,
festur mun slitna
en freki renna,
fjöld veit hún fræða,
fram sé eg lengra
um ragnarök
römm sigtíva.

50. Hrymur ekur austan,
hefist lind fyrir,
snýst Jörmungandur
í jötunmóði.
Ormur knýr unnir,
en ari hlakkar,
slítur nái Niðfölur,
Naglfar losnar.

51. Kjóll fer austan,
koma munu Múspells
um lög lýðir,
en Loki stýrir.
Fara fíflmegir
með freka allir,
þeim er bróðir
Býleists í för.

52. Surtur fer sunnan
með sviga lævi,
skín af sverði
sól valtíva.
Grjótbjörg gnata,
en gífur rata,
troða halir helveg
en himinn klofnar.

53. Þá kemur Hlínar
harmur annar fram,
er Óðinn fer
við úlf vega,
en bani Belja
bjartur að Surti;
þá mun Friggjar
falla angan.

54. Geyr nú Garmur mjög
fyr Gnipahelli,
festur mun slitna,
en freki renna.

55. Þá kemur inn mikli
mögur Sigföður,
Víðar, vega
að valdýri.
Lætur hann megi Hveðrungs
mundum standa
hjör til hjarta,
þá er hefnt föður.

56. Gín loft yfir
lindi jarðar.
Gapa ýgs kjaftar
orms í hæðum.
Mun Óðins son
eitri mæta
vargs að dauða
Víðars niðja.

57. Þá kemur inn mæri
mögur Hlóðynjar,
gengur Óðins sonur
við orm vega,
drepur hann af móði
Miðgarðs véur,
munu halir allir
heimstöð ryðja;
gengur fet níu
Fjörgynjar bur
neppur frá naðri
níðs ókvíðinn.

58. Sól tér sortna,
sígur fold í mar,
hverfa af himni
heiðar stjörnur.
Geisar eimi
við aldurnara,
leikur hár hiti
við himin sjálfan.

59. Geyr nú Garmur mjög
fyr Gnipahelli,
festur mun slitna
en freki renna.

60. Sér hún upp koma
öðru sinni
jörð úr ægi
iðjagræna.
Falla fossar,
flýgur örn yfir,
sá er á fjalli
fiska veiðir.

61. Finnast æsir
á Iðavelli
og um moldþinur
máttkan dæma
og minnast þar
á megindóma
og á Fimbultýs
fornar rúnar.

62. Þar munu eftir
undursamlegar
gullnar töflur
í grasi finnast,
þær er í árdaga
áttar höfðu.

63. Munu ósánir
akrar vaxa,
böls mun alls batna,
Baldur mun koma.
Búa þeir Höður og Baldur
Hrofts sigtóftir
vel valtívar.
Vituð ér enn eða hvað?

64. Þá kná Hænir
hlautvið kjósa
og burir byggja
bræðra tveggja
vindheim víðan.
Vituð ér enn eða hvað?

65. Sal sér hún standa
sólu fegra,
gulli þaktan
á Gimlé.
Þar skulu dyggvar
dróttir byggja
og um aldurdaga
yndis njóta.

[66. Þá kemur inn ríki
að regindómi
öflugur ofan,
sá er öllu ræður.]

67. Þar kemur inn dimmi
dreki fljúgandi,
naður fránn, neðan
frá Niðafjöllum;
ber sér í fjöðrum,
flýgur völl yfir,
Niðhöggur nái.
Nú mun hún sökkvast.

                                Hávamál

                                Hávamál

Electronic edition by Adalsteinn Davidsson, 3 Nov 1994. This is only
the first part (Gestaþáttur) of Hávamál.

Gestaþáttur

1. Gáttir allar
áður gangi fram
um skoðast skyli,
um skyggnast skyli,
því að óvíst er að vita
hvar óvinir
sitja á fleti fyrir.

2. Gefendur heilir,
gestur er inn kominn,
hvar skal sitja sjá?
Mjög er bráður
sá er á bröndum skal
síns um freista frama.

3. Elds er þörf
þeim er inn er kominn
og á kné kalinn;
matar og voða
er manni þörf
þeim er hefir um fjall farið.

4. Vatns er þörf
þeim er til verðar kemur,
þerru og þjóðlaðar,
góðs um æðis
ef sér geta mætti
orðs og endurþögu.

5. Vits er þörf
þeim er víða ratar;
dælt er heima hvað.
Að augabragði verður
sá er ekki kann
og með snotrum situr.

6. Að hyggjandi sinni
skyli-t maður hræsinn vera
heldur gætinn að geði.
Þá er horskur og þögull
kemur heimisgarða til
sjaldan verður víti vörum
því að óbrigðra vin
fær maður aldregi
en manvit mikið.

7. Inn vari gestur,
er til verðar kemur,
þunnu hljóði þegir,
eyrum hlýðir
en augum skoðar;
svo nýsist fróðra hver fyrir.

8. Hinn er sæll,
er sér um getur
lof og líknstafi.
Ódælla er við það,
er maður eiga skal
annars brjóstum í.

9. Sá er sæll
er sjálfur um á
lof og vit meðan lifir
því að ill ráð
hefir maður oft þegið
annars brjóstum úr.

10. Byrði betri
ber-at maður brautu að
en sé manvit mikið.
Auði betra
þykir það í ókunnum stað;
slíkt er volaðs vera.

11. Byrði betri
ber-at maður brautu að
en sé manvit mikið;
vegnest verra
vegur-a hann velli að
en sé ofdrykkja öls.

12. Er-a svo gott
sem gott kveða
öl alda sonum
því að færra veit
er fleira drekkur
síns til geðs gumi.

13. Óminnishegri heitir
sá er yfir öldrum þrumir;
hann stelur geði guma.
Þess fugls fjöðrum
eg fjötraður vark
í garði Gunnlaðar.

14. Ölur eg varð,
varð ofurölvi
að ins fróða Fjalars.
Því er öldur best
að aftur um heimtir
hver sitt geð gumi.

15. Þagalt og hugalt
skyli þjóðans barn
og vígdjarft vera;
glaður og reifur
skyli gumna hver
uns sinn bíður bana.

16. Ósnjallur maður
hyggst munu ey lifa
ef hann við víg varast
en elli gefur
honum engi frið
þótt honum geirar gefi.

17. Kópir afglapi
er til kynnis kemur,
þylst hann um eða þrumir.
Allt er senn
ef hann sylg um getur,
uppi er þá geð guma.

18. Sá einn veit
er víða ratar
og hefir fjöld um farið
hverju geði
stýrir gumna hver
sá er vitandi er vits.

19. Haldi-t maður á keri,
drekki þó að hófi mjöð,
mæli þarft eða þegi;
ókynnis þess
vár þig engi maður
að þú gangir snemma að sofa.

20. Gráðugur halur
nema geðs viti
etur sér aldurtrega;
oft fær hlægis,
er með horskum kemur,
manni heimskum magi.

21. Hjarðir það vitu
nær þær heim skulu
og ganga þá af grasi;
en ósvinnur maður
kann ævagi
síns um mál maga.

22. Vesall maður
og illa skapi
hlær að hvívetna.
Hittki hann veit,
er hann vita þyrfti,
að hann er-a vamma vanur.

23. Ósvinnur maður
vakir um allar nætur
og hyggur að hvívetna;
þá er móður
er að morgni kemur;
allt er víl sem var.

24. Ósnotur maður
hyggur sér alla vera
viðhlæjendur vini.
Hittki hann finnur
þótt þeir um hann fár lesi
ef hann með snotrum situr.

25. Ósnotur maður
hyggur sér alla vera
viðhlæjendur vini;
þá það finnur
er að þingi kemur
að hann á formælendur fáa.

26. Ósnotur maður
þykist allt vita,
ef hann á sér í vá veru.
Hittki hann veit
hvað hann skal við kveða
ef hans freista firar.

27. Ósnotur maður
er með aldir kemur
það er best að hann þegi.
Engi það veit
að hann ekki kann
nema hann mæli til margt;
veit-a maður
hinn er vætki veit
þótt hann mæli til margt.

28. Fróður sá þykist
er fregna kann
og segja ið sama.
Eyvitu leyna
megu ýta synir
því er gengur um guma.

29. Ærna mælir
sá er æva þegir
staðlausu stafi;
Hraðmælt tunga
nema sér haldendur eigi
oft sér ógott um gelur.

30. Að augabragði
skal-a maður annan hafa
þótt til kynnis komi;
margur þá fróður þykist
ef hann freginn er-at
og nái hann þurrfjallur þruma.

31. Fróður þykist
sá er flótta tekur
gestur að gest hæðinn;
veit-a görla
sá er um verði glissir
þótt hann með grömum glami.

32. Gumnar margir
erust gagnhollir
en að virði [v]rekast,
aldar róg
það mun æ vera,
órir gestur við gest.

33. Árliga verðar
skyli maður oft fá
nema til kynnis komi;
situr og snópir,
lætur sem sólginn sé
og kann fregna að fáu.

34. Afhvarf mikið
er til ills vinar
þótt á brautu búi,
en til góðs vinar
liggja gagnvegir
þótt hann sé firr farinn.

35. Ganga skal,
skal-a gestur vera
ey í einum stað;
ljúfur verður leiður
ef lengi situr
annars fletjum á.

36. Bú er betra
þótt lítið sé,
halur er heima hver;
þótt tvær geitur eigi
og taugreftan sal,
það er þó betra en bæn.

37. Bú er betra
þótt lítið sé,
halur er heima hver;
blóðugt er hjarta
þeim er biðja skal
sér í mál hvert matar.

38. Vopnum sínum
skal-a maður velli á
feti ganga framar
því að óvíst er að vita
nær verður á vegum úti
geirs um þörf guma.

39. Fannk-a eg mildan mann
eða svo matar góðan
að ei væri þiggja þegið
eða síns fjár
svogi [glöggvan]
að leið sé laun ef þægi.

40. Fjár síns,
er fengið hefir,
skyli-t maður þörf þola;
oft sparir leiðum
það er hefir ljúfum hugað,
margt gengur verr en varir.

41. Vopnum og voðum
skulu vinir gleðjast,
það er á sjálfum sýnst.
Viðurgefendur og endurgefendur
erust lengst vinir
ef það bíður að verða vel.

42. Vin sínum
skal maður vinur vera
og gjalda gjöf við gjöf.
Hlátur við hlátri
skyli höldar taka
en lausung við lygi.

43. Vin sínum
skal maður vinur vera,
þeim og þess vin;
en óvinar síns
skyli engi maður
vinar vinur vera.

44. Veistu ef þú vin átt
þann er þú vel trúir
og vilt þú af honum gott geta,
geði skaltu við þann blanda
og gjöfum skipta,
fara að finna oft.

45. Ef þú átt annan
þann er þú illa trúir,
viltu af honum þó gott geta,
fagurt skaltu við þann mæla
en flátt hyggja
og gjalda lausung við lygi.

46. Það er enn um þann
er þú illa trúir
og þér er grunur að hans geði,
hlæja skaltu við þeim
og um hug mæla;
glík skulu gjöld gjöfum.

47. Ungur var eg forðum,
fór eg einn saman,
þá varð eg villur vega;
auðigur þóttumk
er eg annan fann,
maður er manns gaman.

48. Mildir, fræknir
menn best lifa,
sjaldan sút ala;
en ósnjallur maður
uggir hotvetna,
sýtir æ glöggur við gjöfum.

49. Voðir mínar
gaf eg velli að
tveim trémönnum;
rekkar það þóttust
er þeir rift höfðu;
neis er nökkviður halur.

50. Hrörnar þöll
sú er stendur þorpi á,
hlýr-at henni börkur né barr.
Svo er maður
sá er manngi ann.
Hvað skal hann lengi lifa?

51. Eldi heitari
brennur með illum vinum
friður fimm daga,
en þá slokknar
er hinn sétti kemur
og versnar allur vinskapur.

52. Mikið eitt
skal-a manni gefa;
oft kaupir sér í litlu lof;
með hálfum hleif
og með höllu keri
fékk eg mér félaga.

53. Lítilla sanda,
lítilla sæva,
lítil eru geð guma;
því allir menn
urðu-t jafnspakir;
hálf er öld hvar.

54. Meðalsnotur
skyli manna hver,
æva til snotur sé.
Þeim er fyrða
fegurst að lifa
er vel margt vitu.

55. Meðalsnotur
skyli manna hver,
æva til snotur sé,
því að snoturs manns hjarta
verður sjaldan glatt
ef sá er alsnotur er á.

56. Meðalsnotur
skyli manna hver,
æva til snotur sé.
Örlög sín
viti engi fyrir,
þeim er sorgalausastur sefi.

57. Brandur af brandi
brenn uns brunninn er,
funi kveikist af funa;
maður af manni
verður að máli kunnur
en til dælskur af dul.

58. Ár skal rísa
sá er annars vill
fé eða fjör hafa.
Sjaldan liggjandi úlfur
lær um getur
né sofandi maður sigur.

59. Ár skal rísa
sá er á yrkjendur fáa
og ganga síns verka á vit.
Margt um dvelur
þann er um morgun sefur.
Hálfur er auður und hvötum.

60. Þurra skíða
og þakinna næfra,
þess kann maður mjöt,
og þess viðar
er vinnast megi
mál og misseri.

61. Þveginn og mettur
ríði maður þingi að
þótt hann sé-t væddur til vel.
Skúa og bróka
skammist engi maður
né hests in heldur
þótt hann hafi-t góðan.

62. Snapir og gnapir
er til sævar kemur
örn á aldinn mar;
svo er maður
er með mörgum kemur
og á formælendur fáa.

63. Fregna og segja
skal fróðra hver
sá er vill heitinn horskur.
Einn vita
né annar skal,
þjóð veit ef þrír eru.

64. Ríki sitt
skyli ráðsnotra hver
í hófi hafa.
Þá hann það finnur
er með fræknum kemur
að engi er einna hvatastur.

65. Orða þeirra
er maður öðrum segir
oft hann gjöld um getur.

66. Mikilsti snemma
kom eg í marga staði
en til síð í suma.
Öl var drukkið,
sumt var ólagað;
sjaldan hittir leiður í lið.

67. Hér og hvar
myndi mér heim um boðið
ef þyrftag að málungi mat
eða tvö lær hengi
að ins tryggva vinar
þar er eg hafða eitt etið.

68. Eldur er bestur
með ýta sonum
og sólar sýn,
heilindi sitt,
ef maður hafa náir,
og án við löst að lifa.

69. Er-at maður alls vesall
þótt hann sé illa heill.
Sumur er af sonum sæll,
sumur af frændum,
sumur af fé ærnu,
sumur af verkum vel.

70. Betra er lifðum
en sé ólifðum,
ey getur kvikur kú.
Eld sá eg upp brenna
auðgum manni fyrir
en úti var dauður fyr durum.

71. Haltur ríður hrossi,
hjörð rekur handar vanur,
daufur vegur og dugir.
Blindur er betri
en brenndur sé,
nýtur manngi nás.

72. Sonur er betri
þótt sé síð um alinn
eftir genginn guma.
Sjaldan bautarsteinar
standa brautu nær
nema reisi niður að nið.

73. Tveir eru eins herjar,
tunga er höfuðs bani;
er mér í héðin hvern
handar væni.

74. Nótt verður feginn
sá er nesti trúir,
skammar eru skips rár;
hverf er haustgríma;
fjöld um viðrir
á fimm dögum
en meir á mánuði.

75. Veit-a hinn,
er vætki veit,
margur verður af aurum api.
Maður er auðigur,
annar óauðigur,
skyli-t þann vítka vár.

76. Deyr fé,
deyja frændur,
deyr sjálfur ið sama;
en orðstír
deyr aldregi
hveim er sér góðan getur.

77. Deyr fé,
deyja frændur,
deyr sjálfur ið sama.
Eg veit einn
að aldrei deyr:
dómur um dauðan hvern.

                               Þrymskviða

                               Þrymskviða

1. Reiður var þá Vingþór
er hann vaknaði
og síns hamars
um saknaði,
skegg nam að hrista,
skör nam að dýja,
réð Jarðar bur
um að þreifast.

2. Og hann það orða
alls fyrst um kvað:
Heyrðu nú, Loki,
hvað eg nú mæli
er eigi veit
Jarðar hvergi
né upphimins:
ás er stolinn hamri.

3. Gengu þeir fagra
Freyju túna
og hann það orða
alls fyrst um kvað:
Muntu mér, Freyja,
fjaðurhams ljá
ef eg minn hamar
mættag hitta.

Freyja kvað:
4. Þó mynda eg gefa þér
þótt úr gulli væri
og þó selja
að væri úr silfri.

5. Fló þá Loki,
       fjaðurhamur dundi,

uns fyr utan kom
ása garða
og fyr innan kom
jötna heima.

6. Þrymur sat á haugi,
þursa drottinn,
greyjum sínum
gullbönd snöri
og mörum sínum
mön jafnaði.

Þrymur kvað:
7. Hvað er með ásum?
Hvað er með álfum?
Hví ertu einn kominn
í Jötunheima?

Loki kvað:
Illt er með ásum,
illt er með álfum;
hefir þú Hlórriða
hamar um fólginn?

Þrymur kvað:
8. Eg hefi Hlórriða.
hamar um fólginn
átta röstum
fyr jörð neðan.
Hann engi maður
aftur um heimtir
nema færi mér
Freyju að kvæn.

9. Fló þá Loki,
       fjaðurhamur dundi,

uns fyr utan kom
jötna heima
og fyr innan kom
ása garða.
Mætti hann Þór
miðra garða
og hann það orða
alls fyrst um kvað:

10. Hefir þú erindi
sem erfiði?
Segðu á lofti
löng tíðindi.
Oft sitjanda
sögur um fallast
og liggjandi
lygi um bellir.

Loki kvað:
11. Hefi eg erfiði
og erindi.
Þrymur hefir þinn hamar,
þursa drottinn.
Hann engi maður
aftur um heimtir
nema honum færi
Freyju að kvon.

12. Ganga þeir fagra
Freyju að hitta
og hann það orða
alls fyrst um kvað:
Bittu þig, Freyja,
brúðar líni;
við skulum aka tvö
í Jötunheima.

13. Reið varð þá Freyja
og fnásaði,
allur ása salur
undir bifðist,
stökk það hið mikla
men Brísinga:
Mig veistu verða
vergjarnasta
ef eg ek með þér
í Jötunheima.

14. Senn voru æsir
allir á þingi
og ásynjur
allar á máli
og um það réðu
ríkir tívar
hve þeir Hlórriða
hamar um sætti.

15. Þá kvað það Heimdallur,
hvítastur ása,
vissi hann vel fram
sem vanir aðrir:
Bindum vér Þór þá
brúðar líni,
hafi hann ið mikla
men Brísinga.

16. Látum und honum
hrynja lukla
og kvenvoðir
um kné falla
en á brjósti
breiða steina
og haglega
um höfuð typpum.

17. Þá kvað það Þór,
þrúðugur ás:
Mig munu æsir
argan kalla
ef eg bindast læt
brúðar líni.

18. Þá kvað það Loki
Laufeyjar sonur:
Þegi þú, Þór,
þeirra orða.
Þegar munu jötnar
Ásgarð búa
nema þú þinn hamar
þér um heimtir.

19. Bundu þeir Þór þá
brúðar líni
og inu mikla
meni Brísinga,
létu und honum
hrynja lukla
og kvenvoðir
um kné falla
en á brjósti
breiða steina
og haglega
um höfuð typptu.

20. Þá kvað Loki
Laufeyjar sonur:
Mun eg og með þér
ambátt vera,
við skulum aka tvö
í Jötunheima.

21. Senn voru hafrar
heim um reknir,
skyndir að sköklum,
skyldu vel renna.
Björg brotnuðu,
brann jörð loga,
ók Óðins sonur
í Jötunheima.

22. Þá kvað það Þrymur,
þursa drottinn:
Standið upp, jötnar,
og stráið bekki.
Nú færið mér
Freyju að kvon
Njarðar dóttur
úr Nóatúnum.

23. Ganga hér að garði
gullhyrndar kýr,
öxn alsvartir
jötni að gamni;
fjöld á eg meiðma,
fjöld á eg menja,
einnar mér Freyju
ávant þykir.

24. Var þar að kveldi
um komið snemma
og fyr jötna
öl fram borið.
Einn át uxa,
átta laxa,
krásir allar
þær er konur skyldu,
drakk Sifjar ver
sáld þrjú mjaðar.

25. Þá kvað það Þrymur,
þursa drottinn:
Hvar sáttu brúðir
bíta hvassara?
Sák-a eg brúðir
bíta breiðara
né inn meira mjöð
mey um drekka.

26. Sat in alsnotra
ambátt fyrir
er orð um fann
við jötuns máli:
Át vætur Freyja
átta nóttum,
svo var hún óðfús
í Jötunheima.

27. Laut und línu,
lysti að kyssa,
en hann utan stökk
endlangan sal:
Hví eru öndótt
augu Freyju?
Þykir mér úr augum
eldur um brenna.

28. Sat in alsnotra
ambátt fyrir
er orð um fann
við jötuns máli:
Svaf vætur Freyja
átta nóttum,
svo var hún óðfús
í Jötunheima.

29. Inn kom in arma
jötna systir,
hin er brúðfjár
biðja þorði:
Láttu þér af höndum
hringa rauða,
ef þú öðlast vilt
ástir mínar,
ástir mínar,
alla hylli.

30. Þá kvað það Þrymur,
þursa drottinn:
Berið inn hamar
brúði að vígja,
leggið Mjöllni
í meyjar kné,
vígið okkur saman
Várar hendi.

31. Hló Hlórriða
hugur í brjósti
er harðhugaður
hamar um þekkti;

Þrym drap hann fyrstan,
þursa drottin,
og ætt jötuns
alla lamdi.

32. Drap hann ina öldnu
jötna systur,
hin er brúðfjár
um beðið hafði,
hún skell um hlaut
fyr skillinga,
en högg hamars
fyr hringa fjöld.
Svo kom Óðins sonur
endur að hamri.

                             Völundarkviða

                             Völundarkviða

Frá Völundi

Níðaður hét konungur í Svíþjóð. Hann átti tvo sonu og eina dóttur. Hún
hét Böðvildur. Bræður vóru þrír, synir Finnakonungs. Hét einn
Slagfiður, annar Egill, þriðji Völundur. Þeir skriðu og veiddu dýr.
Þeir kómu í Úlfdali og gerðu sér það hús. Þar er vatn er heitir
Úlfsjár. Snemma um morgun fundu þeir á vatnsströndu konur þrjár, og
spunnu lín. Þar vóru hjá þeim álftarhamir þeirra. Það vóru valkyrjur.
Þar vóru tvær dætur Hlöðvés konungs, Hlaðguður svanhvít og Hervör
alvitur, in þriðja var Ölrún Kjársdóttir af Vallandi. Þeir höfðu þær
heim til skála með sér. Fékk Egill Ölrúnar en Slagfiður Svanhvítrar, en
Völundur Alvitrar. Þau bjuggu sjö vetur. Þá flugu þær að vitja víga og
kómu eigi aftur. Þá skreið Egill að leita Ölrúnar en Slagfiður leitaði
Svanhvítrar en Völundur sat í Úlfdölum. Hann var hagastur maður svo að
menn viti í fornum sögum. Níðuður konungur lét hann höndum taka svo sem
hér er um kveðið:

1. Meyjar flugu sunnan
myrkvið í gögnum,
alvitur ungar
örlög drýgja.
Þær á sævarströnd
settust að hvílast,
drósir suðrænar,
dýrt lín spunnu.

2. Ein nam þeirra
Egil að verja,
fögur mær fira,
faðmi ljósum.
Önnur var Svanhvít,
svanfjaðrar dró,
en in þriðja
þeirra systir
varði hvítan
háls Völundar.

3. Sátu síðan
sjö vetur að það
en inn átta
allan þráðu
en inn níunda
nauður um skildi.
Meyjar fýstust
á myrkvan við,
alvitur ungar,
örlög drýgja.

4. Kom þar af veiði
veðureygur skyti,
Slagfiður og Egill
sali fundu auða,
gengu út og inn
og um sáust.

5. Austur skreið Egill
að Ölrúnu
en suður Slagfiður
að Svanhvítu,
en einn Völundur
sat í Úlfdölum.

6. Hann slá gull rautt
við gim fástan,
lukti hann alla
lind baugum vel.
Svo beið hann
sinnar ljóssar
kvonar ef honum
koma gerði.

7. Það spyr Níðuður,
Njára dróttinn,
að einn Völundur
sat í Úlfdölum.
Nóttum fóru seggir,
negldar vóru brynjur,
skildir bliku þeirra
við inn skarða mána.

8. Stigu úr sölum
að salar gafli,
gengu inn þaðan
endlangan sal;
sáu þeir á bast
bauga dregna,
sjö hundruð allra,
er sá seggur átti.

9. Og þeir af tóku
og þeir á létu,
fyr einn utan,
er þeir af létu.

10. Kom þar af veiði
veðureygur skyti,
Völundur líðandi
um langan veg.
Gekk brúnnar
beru hold steikja,
ár brann hrísi
allþurr fura,
viður inn vindþurri,
fyrir Völundi.

11. Sat á berfjalli,
bauga taldi,
álfa ljóði,
eins saknaði;
hugði hann að hefði
Hlöðvés dóttir,
alvitur unga,
væri hún aftur komin.

12. Sat hann svo lengi
að hann sofnaði;
og hann vaknaði
viljalaus;
vissi sér á höndum
höfgar nauðir
en á fótum
fjötur um spenntan.

Völundur kvað:
13. Hverjir eru jöfrar
þeir er á lögðu
bestibyrsíma
og mig bundu?

14. Kallaði nú Níðuður
Njára dróttinn:
Hvar gastu, Völundur,
vísi álfa,
vora aura
í Úlfdölum?
Gull var þar eigi
á Grana leiðu,
fjarri hugða eg vort land
fjöllum Rínar.

Völundur kvað:
15. Man eg að vér meiri
mæti áttum
er vér heil hjú
heima vórum:
Hlaðguður og Hervör
borin var Hlöðvé
kunn var Ölrún
Kjárs dóttir.

16. [Úti stendur kunnig
kvon Níðaðar],
hún inn um gekk
endlangan sal,
stóð á gólfi,
stillti röddu:
Er-a sá nú hýr
er úr holti fer.

Níðuður konungur gaf dóttur sinni Böðvildi gullhring þann er hann tók
af bastinu að Völundar, en hann sjálfur bar sverðið er Völundur átti.
En drottning kvað:

17. Tenn honum teygjast
er honum er téð sverð
og hann Böðvildar
baug um þekkir.
Ámun eru augu
ormi þeim inum frána.
Sníðið ér hann
sina magni
og setjið hann síðan
í Sævarstöð.

Svo var gert, að skornar vóru sinar í knésbótum og settur í hólm einn
er þar var fyrir landi, er hét Sævarstaður. Þar smíðaði hann konungi
alls kyns gersimar. Engi maður þorði að fara til hans nema konungur
einn.

Völundur kvað:
18. Skín Níðaði
sverð á linda,
það er eg hvessta
sem eg hagast kunna
og eg herðag
sem mér hægst þótti.
Sá er mér fránn mækir
æ fjarri borinn,
Sékk-a eg þann Völundi
til smiðju borinn
Nú ber Böðvildur
brúðar minnar
       bíðk-a eg þess bót

bauga rauða.

19. Sat hann, né hann svaf, ávallt
og hann sló hamri;
vél gerði hann heldur
hvatt Níðaði.
Drifu ungir tveir
á dýr sjá,
synir Níðaðar,
í Sævarstöð.

20. Kómu þeir til kistu,
kröfðu lukla,
opin var illúð
er þeir í sáu.
Fjöld var þar menja
er þeim mögum sýndist
að væri gull rautt
og gersimar.

Völundur kvað:
21. Komið einir tveir,
komið annars dags;
ykkur læt eg það gull
um gefið verða.
Segið-a meyjum
né salþjóðum,
manni öngum,
að ið mig fyndið.

22. Snemma kallaði
seggur [á] annan,
bróðir á bróður:
Göngum baug sjá!

23. Kómu til kistu,
kröfðu lukla,
opin var illúð
er þeir í litu.
24. Sneið af höfuð
húna þeirra
og undir fen fjöturs
fætur um lagði
en þær skálar,
er und skörum vóru,
sveip hann utan silfri,
seldi Níðaði.

25. En úr augum
jarknasteina
sendi hann kunnigri
kván Níðaðar,
en úr tönnum
tveggja þeirra
sló hann brjóstkringlur
sendi Böðvildi.

26. Þá nam Böðvildur
baugi að hrósa
- - -
- - -
er brotið hafði:
Þorig-a eg að segja
nema þér einum.

Völundur kvað:
27. Eg bæti svo
brest á gulli
að feður þínum
fegri þykir
og mæður þinni
miklu betri
og sjálfri þér
að sama hófi.

28. Bar hann hana bjóri
því að hann betur kunni
svo að hún í sessi
um sofnaði.
Nú hefi eg hefnt
harma minna
allra nema einna
íviðgjarna.

29. Vel eg, kvað Völundur,
verða eg á fitjum
þeim er mig Níðaðar
námu rekkar.
Hlæjandi Völundur
hófst að lofti,
grátandi Böðvildur
gekk úr eyju,
tregði för friðils
og föður reiði.

30. Úti stendur kunnig
kvon Níðaðar
og hún inn um gekk
endlangan sal.
En hann á salgarð
settist að hvílast.
Vakir þú, Níðuður
Njára dróttinn?

Níðuður kvað:
31. Vaki eg ávallt
viljalaus,
sofna eg minnst
síst mína sonu dauða;
kell mig í höfuð,
köld eru mér ráð þín,
vilnumk eg þess nú
að eg við Völund dæma.

32. Seg þú mér það, Völundur,
vísi álfa,
af heilum hvað varð
húnum mínum.

Völundur kvað:
33. Eiða skaltu mér áður
alla vinna,
að skips borði
og að skjaldar rönd,
að mars bægi
og að mækis egg
að þú kvelj-at
kvon Völundar
né brúði minni
að bana verðir,
þótt vér kvon eigim,
þá er þér kunnið,
eða jóð eigim
innan hallar.

34. Gakk þú til smiðju
þeirrar er þú gerðir,
þar finnur þú belgi
blóði stokkna;
sneið eg af höfuð
húna þinna
og und fen fjöturs
fætur um lagðag.

35. En þær skálar,
er und skörum vóru,
sveip eg utan silfri,
senda eg Níðaði;
en úr augum
jarknasteina
senda eg kunnigri
kvon Níðaðar,
en úr tönnum
tveggja þeirra
sló eg brjóstkringlur,
senda eg Böðvildi.

36. Nú gengur Böðvildur
barni aukin,
einkadóttir
ykkur beggja.

Níðuður kvað:
37. Mæltir-a þú það mál
er mig meir tregi
né eg þig vilja, Völundur,
verr um níta.
Er-at svo maður hár
að þig af hesti taki
né svo öflugur
að þig neðan skjóti
þar er þú skollir
við ský uppi.

38. Hlæjandi Völundur
hófst að lofti
en ókátur Níðuður
sat þá eftir.

Níðuður kvað:
39. Upp rístu, Þakkráður,
þræll minn besti
bið þú Böðvildi,
meyna bráhvítu,
ganga fagurvarin
við föður ræða.

40. Er það satt, Böðvildur,
er sögðu mér.
Sátuð ið Völundur
saman í hólmi?

Böðvildur kvað:
41. Satt er það, Níðuður,
er sagði þér.
Sátum við Völundur
saman í hólmi
eina ögurstund,
æva skyldi.
Eg vætur honum
vinna kunnag,
eg vætur honum
vinna máttag.

              [Helga kviða Hundingsbana II] Frá völsungum

[Helga kviða Hundingsbana II]

                             Frá völsungum

Electronic edition by Adalsteinn Davidsson, 5 Nov 1994

Sigmundur konungur Völsungsson átti Borghildi af Brálundi. Þau hétu son
sinn Helga og eftir Helga Hjörvarðssyni. Helga fóstraði Hagall.

Hundingur hét ríkur konungur. Við hann er Hundland kennt. Hann var
hermaður mikill og átti marga sonu þá er í hernaði vóru. Ófriður og
dylgjur vóru á milli þeirra Hundings konungs og Sigmundar konungs.
Drápu hvorir annarra frændur. Sigmundur konungur og hans ættmenn hétu
Völsungar og Ylfingar.

Helgi fór og njósnaði til hirðar Hundings konungs á laun. Hemingur,
sonur Hundings konungs, var heima. En er Helgi fór í brott, þá hitti
hann hjarðar[svein] og kvað:

1. "Segðu Hemingi
að Helgi man
hvern i brynju
bragnar felldu.
Ér úlf gráan
inni höfðuð,
þar er Hamal hugði
Hundingur konungur."

Hamall hét sonur Hagals. Hundingur konungur sendi menn til Hagals að
leita Helga en Helgi mátti eigi forðast annan veg en tók klæði ambáttar
og gekk að mala. Þeir leituðu og fundu eigi Helga. Þá kvað Blindur inn
bölvísi:

2. "Hvöss eru augu
í Hagals þýju;
er-a það karls ætt,
er á kvernum stendur,'
steinar rifna
stökkur lúður fyrir.

3. Nú hefir hörð dæmi
hildingur þegið,
er vísi skal
valbygg [mala].
Heldur er sæmri
hendi þeirri
meðalkafli
en möndultré."

Hagall svaraði og kvað:

4. "Það er lítil vá
þótt lúður þrumi
er mær konungs
möndul hrærir.
Hún skævaði
skýjum efri
og vega þorði
sem víkingar,
áður hana Helgi
höftu gerði.
Systir er hún þeirra
Sigars og Högna;
því hefir ötul augu
Ylfinga man."

Undan komst Helgi og fór á herskip. Hann felldi Hunding konung og var
síðan kallaður Helgi Hundingsbani. Hann lá með her sinn í Brunavogum og
hafði þar strandhögg og átu þar [h]rátt. Högni hét konungur. Hans
dóttir var Sigrún. Hún var valkyrja og reið loft og lög. Hún var
Svá[va] endurborin. Sigrún reið að skipum Helga og kvað:

5. "Hverir láta fljóta
fley við bakka?
Hvar, hermegir,
heima eiguð?
Hvers bíðið ér
í Brunavogum?
Hvert lystir yður
leið að kanna?"

Helgi kvað:
6. "Hamall lætur fljóta
fley við bakka,
eigum heima
í Hléseyju,
bíðum byrjar
í Brunavogum,
austur lystir oss
leið að kanna."

Sigrún kvað:
7. "Hvar hefir þú, hilmir,
hildi vakta
eða gögl alin
Gunnar systra?
Hví er brynja þín
blóði stokkin?
Hví skal und hjálmum
hrátt kjöt eta?"

Helgi kvað:
8. "Það vann næst nýs
niður Ylfinga
fyr vestan ver,
ef þig vita lystir,
er eg björnu tók
í Bragalundi
og ætt ara
oddum saddag.

9. Nú er sagt, mær,
hvaðan sakar gerðust,
því var á legi mér
lítt steikt etið."

Sigrún kvað:
10. "Víg lýsir þú,
varð fyr Helga
Hundingur konungur
hníga að velli.
Bar sókn saman
er sefa hefnduð
og busti blóð
á brimis eggjar."

Helgi kvað:
11. "Hvað vissir þú,
að þeir sé,
snót svinnhuguð,
er sefa hefnduÐ?
Margir eru hvassir
hildings synir
og ámunir
ossum niðjum."

Sigrún kvað:
12. "Vark-a eg fjarri,
folks oddviti,
gær á morgun
grams aldurlokum.
Þó tel eg slægjan
Sigmundar bur,
er í valrúnum
vígspjöll segir.

13. Leit eg þig um sinn fyrr
á langskipum,
þá er þú byggðir
blóðga stafna
og úrsvalar
unnir léku.
Nú vill dyljast
döglingur fyr mér,
en Högna mær
[Helga] kennir."

Granmar hét ríkur konungur er bjó að Svarinshaugi. Hann átti marga
sonu: Höðbroddur, annar Guðmundur, þriðji Starkaður. Höðbroddur var í
konungastefnu. Hann fastnaði sér Sigrúnu Högnadóttur. En er hún spyr
það þá reið hún með valkyrjur um loft og um lög að leita Helga.

Helgi var þá að Logafjöllum og hafði barist við Hundings sonu. Þar
felldi hann þá Álf og Eyjólf, Hjörvarð og Hervarð, og var hann
allvígmóður og sat undir Arasteini. Þar hitti Sigrún hann og rann á
háls honum og kyssti hann og sagði honum erindi sitt, svo sem segir í
Völsungakviðu inni fornu:

14. Sótti Sigrún
sikling glaðan,
heim nam hún Helga
hönd að sækja,
kyssti og kvaddi
konung und hjálmi;
þá varð hilmi
hugur á vífi.

15. Fyrr lést hún unna
af öllum hug
syni Sigmundar
en hún séð hafði.

16. "Var eg Höðbroddi
í her föstnuð
en jöfur annan
eiga vildag.
Þó sjáumk, fylkir,
frænda reiði,
hefi eg míns föður
munráð brotið."

17. Nam-a Högna mær
um hug mæla,
hafa kvaðst hún Helga
hylli skyldu.

Helgi kvað:
18. "Hirð eig þú
Högna reiði
né illan hug
ættar þinnar.
Þú skalt, mær ung,
að mér lifa;
ætt áttu, in góða,
er eg eigi sjáumk."

Helgi safnaði þá miklum skipaher og fór til Frekasteins og fengu í hafi
ofviðri mannhætt. Þá kvómu leiftur yfir þá og stóðu geislar í skipin.
Þeir sá í loftinu að valkyrjur níu riðu og kenndu þeir Sigrúnu. Þá
lægði storminn og kvómu þeir heilir til lands.

Granmarssynir sátu á bjargi nokkuru er skipin sigldu að landi.
Guðmundur hljóp á hest og reið á njósn á bergið við höfnina. Þá hlóðu
Völsungar seglum. Þá kvað Guðmundur Granmarsson:

19. "Hver er skjöldungur
sá er skipum stýrir,
lætur gunnfána
gullinn fyr stafni?
Þykkja mér friður
í fararbroddi,
verpur vígroða
um víkinga.

Sinfjötli kvað:
20. "Hér má Höðbroddur
Helga kenna,
flótta trauðan
í flota miðjum.
Hann hefur eðli
ættar þinnar,
arf Fjörsunga,
und sig þrungið.

Guðmundur kvað:
21. "Því fyrr skulu
að Frekasteini
sáttir saman
um sakar dæma.
Mál er, Höðbroddur,
hefnd að vinna
ef vér lægra [h]lut
lengi bárum."

Sinfjötli kvað:
22. "Fyrr muntu, Guðmundur,
geitur um halda
og bergskorar
brattar klífa,
hafa þér í hendi
heslikylfu.
Það er þér blíðara
en brimis dómar.

Helgi kvað:
23. "Þér er, Sinfjötli,
sæmra miklu
gunni að heyja
og glaða örnu
en ónýtum
orðum að deila,
þótt hildingar
heiftir deili.

24. Þykki-t mér góðir
Granmars synir,
þó dugir siklingum
satt að mæla.
Þeir merkt hafa
á Móin[sheimum]
að hug hafa
hjörum að bregða;
eru hildingar
helsti snjallir.

Guðmundur reið heim með hersögu. Þá söfnuðu Granmarssynir her. Kómu þar
margir konungar. Þar var Högni, faðir Sigrúnar, og synir hans, Bragi og
Dagur. Þar var orrusta mikil og féllu allir Granmarssynir og allir
þeirrra höfðingjar nema Dagur Högnason fékk grið og vann eiða
Völsungum.

Sigrún gekk í valinn og hitti Höðbrodd að kominn dauða. Hún kvað:

25. "Mun-a þér Sigrún
frá Sefafjöllum
Höðbroddur konungur,
hníga að armi.
Liðin er ævi
- oft náir hreifi [hrævi?]
gránstóð gríðar -
Granmars sona."

Þá hitti hún Helga og varð allfegin. Hann kvað:

26. "Er-at þér að öllu,
alvitur, gefið,
       þó kveð eg nökkvi

nornir valda
féllu í morgun
að Frekasteini
Bragi og Högni,
varð eg bani þeirra.

27. En að Styrkleifum
Starkaður konungur,
en að Hlébjörgum
Hrollaugs synir.
Þann sá eg gylfa
grimmúðgastan,
er barðist bolur,
var á brott höfuð.

28. Liggja að jörðu
allra flestir
niðjar þínir
að nám orðnir.
Vannt-at-tu vígi,
var þér það skapað
að þú að rógi
ríkmenni vart."

Þá grét Sigrún. Hann kvað:

29. "Huggastu, Sigrún,
Hildur hefir þú oss verið;
vinna-t skjöldungar sköpum."

Sigrún kvað:
"Lifna mynda eg nú kjósa
er liðnir eru,
og knætta eg þér þó í faðmi felast."

Helgi fékk Sigrúnar og áttu þau sonu. Var Helgi eigi gamall. Dagur
Högnason blótaði Óðin til föðurhefnda. Óðinn léði Dag geirs síns. Dagur
fann Helga, mág sinn, þar sem heitir að Fjöturlundi. Hann lagði í
gegnum Helga með geirnum. Þar féll Helgi en Dagur reið til [Sefa]fjalla
og sagði Sigrúnu tíðindi.

30. "Trauður em eg, systir,
trega þér að segja,
því að eg hefi nauðigur
nifti grætta;
féll í morgun
und Fjöturlundi
buðlungur sá er var
bestur í heimi
og hildingum
á hálsi stóð."

Sigrún kvað:
31. "Þig skyli allir
eiðar bíta
þeir er Helga
hafðir unna
að inu ljósa
Leiftrar vatni
og að úrsvölum
unnar steini.

32. Skríði-at það skip
er und þér skríði
þótt óskabyr
eftir leggist;
renni-a sá mar
er und þér renni
þóttú fjándur þína
forðast eigir.

33. Bíti-a þér það sverð
er þú bregðir
nema sjálfum þér
syngvi um höfði.

Þá væri þér hefnt
Helga dauða
ef þú værir vargur
á viðum úti,
auðs andvani
og alls gamans,
hefðir eigi mat
nema á hræjum spryngir."

Dagur kvað:
34. "Ær ertu, systir,
og örvita
er þú bræður þínum
biður forskapa.
Einn veldur Óðinn
öllu bölvi
því að með sifjungum
sakrúnar bar.

35. Þér býður bróðir
bauga rauða,
öll Vandilsvé
og Vígdali;
hafðu hálfan heim
harms að gjöldum,
brúður baugvarið
og burir þínir."

Sigrún kvað:
36. "Sitk-a eg svo sæl
að Sefafjöllum
ár né um nætur
að eg una lífi
nema að liði lofðungs
ljóma bregði,
renni und vísa
Vígblær þinig,
gullbitli vanur,
knega eg grami fagna.

37. Svo hafði Helgi
hrædda görva
fjándur sína alla
og frændur þeirra
sem fyr úlfi
óðar rynni
geitur af fjalli
geiskafullar.

38. Svo bar Helgi
af hildingum
sem íturskapaður
askur af þyrni
eða sá dýrkálfur
döggu slunginn
er efri fer
öllum dýrum
og horn glóa
við himin sjálfan."

Haugur var gjör eftir Helga. En er hann kom til Valhallar þá bauð Óðinn
honum öllu að ráða með sér. Helgi kvað:

39. "Þú skalt, Hundingur,
hverjum manni
fótlaug geta
og funa kynda,
hunda binda,
hesta gæta,
gefa svínum soð
áður sofa gangir."

Ambátt Sigrúnar gekk um aftan hjá haugi Helga og sá að Helgi reið til
haugsins með marga menn. Ambátt kvað:

40. "Hvort eru það svik ein,
er eg sjá þykkjumst,
eða ragnarök,
       ríða menn dauðir

er jóa yðra
oddum keyrið
eða er hildingum
heimför gefin?"

Helgi kvað:
41. "Er-a það svik ein,
er þú sjá þykist,
né aldar rof
þóttú oss lítir,
þótt vér jóa óra
oddum keyrim,
né er hildingum
heimför gefin."

Heim gekk ambátt og sagði Sigrúnu:

42. "Út gakk þú, Sigrún
frá Sefafjöllum,
ef þig fólks jaðar
finna lystir.
Upp er haugur lokinn,
kominn er Helgi,
dólgspor dreyra,
döglingur bað þig
að þú sárdropa
svefja skyldir."

Sigrún gekk í hauginn til Helga og kvað:

43. "Nú em eg svo fegin
fundi okkrum
sem átfrekir
Óðins haukar
er val vitu,
varmar bráðir,
eða dögglitir
dagsbrún sjá.

44. Fyrr vil eg kyssa
konung ólifðan
en þú blóðugri
brynju kastir.
Hár er þitt, Helgi,
hélu þrungið,
allur er vísi
valdögg sleginn,
hendur úrsvalar
Högna mági.
Hve skal eg þér, buðlungur,
þess bót um vinna?"

Helgi kvað:
45. "Ein veldur þú, Sigrún
frá Sefafjöllum,
er Helgi er
harmdögg sleginn;
grætur þú, gullvarið,
grimmum tárum,
sólbjört, suðræn,
áður sofa gangir.
Hvert fellur blóðugt
á brjóst grami,
úrsvalt, innfjálgt,
ekka þrungið.

46. Vel skulum drekka
dýrar veigar,
þótt misst hafim
munar og landa!
Skal engi maður
angurljóð kveða
þótt mér á brjósti
benjar líti.
Nú eru brúðir
byrgðar í haugi,
lofða dísir
hjá oss liðnum."

Sigrún bjó sæng í hauginum.

47. "Hér hefi eg þér, Helgi,
hvílu görva
angurlausa mjög,
ylfinga niður.
Vil eg þér í faðmi,
fylkir, sofna
sem eg lofðungi
lifnum myndag."

Helgi kvað:
48. "Nú kveð eg einskis
örvænt vera
síð né snemma
að Sefafjöllum
er þú á armi
ólifðum sefur,
hvít, í haugi,
Högna dóttir,
og ertu kvik
in konungborna.

49. Mál er mér að ríða
roðnar brautir,
láta fölvan jó
flugstíg troða;
skal eg fyr vestan
vindhjálms brúar
áður Salgófnir
sigurþjóð veki."

Þeir Helgi riðu leið sína en þær fóru heim til bæjar. Annan aftan lét
Sigrún ambátt halda vörð á hauginum. En að dagsetri er Sigrún kom til
haugsins, hún kvað:

50. "Kominn væri nú
ef koma hygði
Sigmundar bur
frá sölum Óðins;
kveð eg grams þinig
grænast vonir
er á asklimum
ernir sitja
og drífur drótt öll
draumþinga til."

Ambátt kvað:
51. "Vertu eigi svo ær
að ein farir,
dís skjöldunga,
draughúsa til;
verða öflgari
allir á nóttum
dauðir dólgar, mær,
en um daga ljósa."

Sigrún varð skammlíf af harmi og trega.

Það var trúa í forneskju að menn væri endurbornir en það er nú kölluð
kerlingavilla. Helgi og Sigrún er kallað að væri endurborin. Hét hann
þá Helgi Haddingjaskati en hún Kára Hálfdanardóttir, svo sem kveðið er
í Káruljóðum, og var hún valkyrja.

                           Frá dauða Baldurs

                           Frá dauða Baldurs

Þat er upphaf þessarar sogu, at Baldr hinn góða dreymdi drauma stóra ok
hættliga um líf sitt. En er hann sagði ásunum draumana, þá báru þeir
saman ráð sín, ok var þat gert at beiða griða Baldri fyrir alls konar
háska. Ok Frigg tók svardaga til þess at eira skyldi Baldri eldr ok
vatn, járn ok alls konar malmr, steinar, jorðin, viðinir, sóttirnar,
dýrin, fuglarnir, eitr, ormar.

En er þetta vart gert ok vitat, þa var þat skemmtun Baldrs ok ásanna at
hann skyldi standa upp á þingum en allir aðrir skyldu sumir skjóta á
hann, sumir hoggva til, aðrir berja grjóti. En hvat sem at var gert,
sakaði hann ekki, ok þótti ollum mikill frami.

En er þetta sá Loki Laufeyjarson, þa líkaði honum illa er Baldr sakaði
ekki. Hann gekk til Fensalar til Friggjar ok brá sér í konu líki. þa
spyrr Frigg ef sú kona vissi hvat æsir hofðusk at á þinginu. Hon sagði
at alli skutu at Baldri ok þat at hann sakaði ekki. Þá mælti Frigg:
«Eigi munu vápn eða viðir granda Baldri, eiða hefi ek þegit af ollum
þeim.» Þá spyrr konan: «Hafa allir hlutir eiða unnit at eira Baldri?»
Þa svarar Frigg: « Vex viðarteinungr einn fyrir vestan Vallholl. Sá er
mistellteinn kallaðr. Sá þotti mér ungr at krefja eiðsins.» Þvi næst
hvarf konan á braut.

En Loki tók mistiltein ok sleit upp ok gekk til þings. En Hodr stóð
útarliga í mannhringinum, því at var blindr. Þá mælti Loki við hann:
«Hví skýtr þú ekki at Baldri?» Hann svarar: «Þvi at ek sé eigi hvar
Baldr er, ok þat annat et ek em vápnlauss.» Þá mælti Loki: « Gerðu þó í
líking annara manna ok veit Baldr sømd sem aðrir menn. Ek mun vísa þér
til hvar hann stendr, Skjót at honum vendi þessum.»

Hoðr tók mistiltein ok skaut at Baldri at tilvísun Loka. Flaug skotit í
gegnum Baldr ok fell hann dauðr til jarðar. Ok hefir þat mest óhapp
verit unnit með goðum ok monnum.

Digitaliserad av Projekt Runeberg och publicerad på
http://runeberg.org/eddais/ .
Konverterad till .pdf, .epub, .mobi och .txt av Arkivkopia och
publicerad på https://arkivkopia.se/sak/runeberg-eddais .
Filen skapad 2018-12-18 17:12:01.828762
